
Hugleiðingar um rittiinguna. 


j (Framhald). 

ýR höfum nú, drðgið fram fyrir sjóuir lesendanna sýnishorn af 
agnúum þeim, sem eru á því, að trúa hókstaflegum innblæstri ritn- 
[hfgarinnar. Hreinskilnir og sannleikselskandi fræðimenn hafa í'arið 
íaðrannsaka þetta, og því betr sem þeir hafa rannsakað það, því 
rneira hafa þeir sanöfærst um það, að svo búið dygði ekki lengr, það 
dygði ekki lengr, að taka þessa bók sem guðdómlega innblásna. En 
alt fyrir það, er það mjög títt, að klerkar og trúboðar skelli því um 
íeyru mönnum, að vantrú á einn eðr annan ritningarstaðinn sé mönn- 
um sjálfum að kenna, já, meira að segja, sé að kenna spillingu þeirra 
,.og vonsku; þeir getí trúað ef þeir vilji og vantrúin sé glæpr eða synd; 
Len hver, sem fylgt hefir með því, sem að framan hefir sagt verið, 
hann hlýtr að sjá það, að þetta er ekki svo. Menn geta ekki trúað 
því, sem sönnu, sem menn sjá að ómögulega getr verið satt. Vér 
f vitum t. d. að tvisvar tveir eru fjórir, þess vegna er oss ómögulegt að 
trúa því, að tvisvar tveir séu fimm. En það er einmitt það, sem guð- 
fræðingarnir iieimta af oss. Þegar menn því fara að lesa ritninguna 
| með augunum opnum, og sjá það, að hún ber með sér hina sömu ó- 
fullkomleika og þjóðin, sem í fyrstu hafði hana fyrir trúbók síiía, 
eða tímaruir, sem fram leiddu hana, þá er það ekki nóg, að óska sér 
þess, eða liafa löngun til þess, að geta skoðað hana, sem óskeikaulega. 
Oss kemr til hugar gömul saga þjóðversk : Presti einum var boðið 






178 


biskupsdæmi, ef hann gæti sannfærst um það, að sólin væri þrístreud. 
Hann fór að reyna, að hugsa sór sólina þrístrenda, og loks tókst honum, 
að geta hugsað sér það, að sólin hefðí þrjár hliðar með þremr hornum, 
í stað þess, að áðr hafði honum einlægt sýnst hún vera kringlótt. Svo 
fékk klerkr sitt biskupsdæmi !!! En þótt þeir kunni að vera margir 
og séu eflaust margir, sem geti farið eins au og blessaðr prestrinn, hvað 
kenningu ritningarinuar snertir, þá er það þó mikill fjöldi manna og 
fer einlægt vaxandi, sem er það alveg ómögulegt. Þessir margföldu 
ófullkomleikar ritningarinnar, sem þegar hafa verið sagðir, og ótal 
fleiri, sem fram hjá hefir verið gengið, rísa upp fyrir sjónum manna, 
og hversu fastlega sem vér reynum til, að álíta þær guðdómlegar, þá 
verða vitleysurnar þó vitleysur, hórdómrinn verðr hórdómr, morðið 
verðr morð og ránið verðr rán. 

En þessi stífni klerkauna, að lemja bókstafinn fram, er vissasti 
vegrinn, að hrinda mönnum fit í algjörða vantrú, kuýja þá til fjand- 
skapar gegn ritningunni, kristninni og kirhjunni. Enda heyrist nú 
oft harmagráti' mikill til klerka og kennilýðs yfir því, að dygðirna; 
séu að dvína, að myrkr vantrúar og vítis sé að færast yfir þjóðirnar, að 
hinir mestu gáfumenn þjóðar hverrar, séu að snúa bakinu við kristn- 
inni, en þetta orsakast bersýnilega af þeirri stífni klerka, að heimta 
stöðugt af mönnum trúna á óskeikanlega ritningu, eða reka þá úi’ 
kristilegu félagi að öðrum kosti. En því eru mennirnir að halda 
fram þessari vitleysu? Er það virkilega ætlan þeirra, að steypa þann- 
ig sjálfum sér og eyðileggja málefni það, er þeir berjast fyrir'i Er það 
mögulegt, að þeir geti ekki séð það, að þeir korna sér í þann vanda, 
sem þeir geta ekki ráðið fram rír : því að menn, sem lesa og hugsa 
sjálfir, liafa ekki önnr úrræði, en að snúa bakinu að kirkjunni, þegar 
svona er farið að, þegar sannleikrinn er svona fóturn troðinn. 

En í staðinn fyrir allar þessar mótsagni'r og niðrlægjandi hug- 
myndir um Guð, getum vér fengið annað sannara og uetra. Eða 
hvernig stendr á því, að kristnir menn skuli ekki geta séð það, að þið 
er ekkert nauðsynlegt samband á milli mótsagn ; una, villanna og hinna 
siðferðÍ3 spillandi staða í ritningunni, og hinnar siðferðislega fögru 
og n llegu kenningar hjá Esajasi, Páli og Kristi; ef að kirkj- 
an að eins vildi kasta burtu þessari dulu, sem hún leggr fyrir augu 
sér, og sjá sjálf og lofa mönnura að skoða ritninguna eins og hún í 
aanrdeika er. Hætti þeir að 'eins við þenna gagnslausa rembing, aö 



179 


berja það fram, sem enginn vill trúa, þeir hljóta að falla á því fyi' 
eða síðar. Ef þeir væru fúsir að játa hiklaust allar villr, öfgar, rang- 
hermi og mótsagnir, sem menn finna í þessari hók, þi geta þeir því 
hetr haldið fram hinu hreina og fagra og ég vil segja guðdómlsga í 
henni. Ef þeir segðu á þessa leið: „Ver heimtum ekki að nokkr 
maðr trúi því, sem ekki er hægt að trúa. Vór óskum þess eins heitt 
og nokkr annar, að finna aLla galla ritningarinnar og villur, til þess að 
geta bent mönoum á þær og varað menn við þeim. Oss er mest um 
sannleikann að gera. Einkum liggr oss mest á hjarta hinn siðferðis- 
legi og andlegi sannleikr, góð samviska og hreint hjarta, urn það þurfa 
meDn ekki að fara í deilur neinar, menn geta leitað þess hjá sjálfum 
.sér.“ Þegar kennilýðrinn gerir þessa játningu, þá er deilunum lokið, 
þá er á enda hið látlausa erfiði þeirra, að velta þessu eilífa Sisyfusar- 
hjargi, að rembast við að verja ritninguna staf fyrir staf, að snúast eins 
og hamhleypa um þennan og þennan ritningarstaðinn, toga og teygja 
haan á allar lundir eins og hrátt skinn, þangað til vit og skynsomi er 
rokið norðr og niðr í ginnungagap. Þá fyrst geta hin andlegu og sið- 
ferðislegu öfl sem kristnin har í sér, farið að verka og borið hiessunar- 
ríkan áyöxt. 

Það er og engin meiniug í því, að halda ritningunni fram beiut á 
móti og þvert ofan í alla þekkingu og vísindi. Hver maðr, sem nokk- 
uð gætir skyusemi sinnar, hlýtr að sjá, að það dugar ekki, það er ekki 
til annars, en að aíia málefninu og mönnum þeim, er því halda fram, 
liiniiar mestu vanvirðu og fyrirlitningar. En ef meun hins vegar láta 
vísindalega skoðun og sannanir ná rétti sínum í trúmálum, sem öðru, 
þá.hlýtr það að liafa ákaflega miklar afleiðing.'.r, og það svo að þr öng- 
sýnum hókstafsmönnum getr nú tæplega komið það til hugar. Öl) 
þessi hræsni og lygi og óhreinskilni, sem bókstafrinn fæðir af sór, allar 
þassar deilr og iiati' og harðýðgi, sem hann ungar út, hlýtr þá að 
hverfa, en í staðinn koma bróðrlegt samband manna á milii. E>að 
þyrfti þá ekki lengr að banna eiua eði' aðra vísindagrein á skólun- 
um, það væri ekki lengi' verið að einangra og elta þá, sem eru svo 
hreinskilnir, að láta skoðanir sínar í ljósi, það væri þá ekki lengr 
verið að siga bróðr á móti bróðr og segja : „grýttu hann ! grýttu 
hann ! hann er trúvillingr.“ Guðfræðingarnir og vísindainennirnir 
þyrftu þá ekki lengr að lig gja í hárinu hver á öðrum, ekki að drag a 
með sór flokka manna og hleypa þeim saman, sem hönum í ati. Það 



180 


yrði þá meira farið að leggja stunrt á liið fiigra, samia, verulega, 
d) r gðuga, guðdómlega. 

Með því að liafna bólstafnum or] guðdómlegum innblæstri gaiti 
■ritningin orðið leiðarstainn tit rjuðsríliis, hún tcelci þd um leið ó- 
segjanlegum umbótum. t'ú að sumum kynni að finnast það mynrti 
spilla lienni, þá ei það ástæðulaust. Þ.ið er svo langt frá, að það, 
að stryka yfir ijókstaf og inublástr, myndi spilla oða ónýta hinar æðri 
andlegu konningar ritningarinnar, því þið myndi einmitt gjöra mönn- 
uin þær aðgengilegri, kærari. Það væri eins og- að blása á nýþr'eskt 
kom, svo að kornið, hin nærandi fæða verði eftir, en hísmið og ruslið 
blásist burtu. Það mætti svo sem missa sig annað eins og bænir D.i- 
víðs í 109. sálniinum, eða afreksverkin hans Samsonar, eða hinn há; 
alrtr ,,forfeðranna,“ eði ós mnindi Abrahams, er liann skrökvaði því, 
að Sara væri ekki kona sín, eða Jakobs, þegar hann skrökvaði að 
föðr sínum, eða sagan um Lot og dretr hans í hellinum, eða 15. krp. 
í 3. bók Mós., eða allar mótsagnir milli ritningarinnar og vísindanna, 
eða sögurnar um Jónp.s og hvalinn, eða sagan um það, er múrar Jerí- 
kóbovgar hrundu niðr við þrð, að blásið var í hrútshorn, og svo ó- 
tal margt þessu lík't, sem er svo la-ngt frá að vera uppbyggilegt fvrir 
guðhræddar sálir, að það dregr úr allri guðrækni og svo er hitt, að 
menn eru að reyna til að bæta yfir þetta, finna því upp á allra lianda 
oiðkrókum og útúrsnúningum og þykjast með þvi hylja sig guðdóm- 
legri speki, einkum þagar þeir skilja sjálfir ekkert í því, hvað þeir 
séu að fara. 

Margir eru þeir, sem láta sér þetta standa á sama, en það má 
ekki vera. Það er ekki saina, hvort þessi bók, ritniugin, sé guðdóm- 
lega innbiásin eða ekki, þuð er ekki saina, i livort vér hugsum ot) 
skaparann eins og hún lýsir honum. Þ>að or húið að sýna það iié 1 
að framan, að ritningin sýnir oss Guð sem vandlætingasaman, af- 
hrýðisaman, reiðan, ranglátan, grimman, hún hvetr mann til þeirra 
verka og skipar mönnum að vinna þau verk, sem hverjnm ærlegum 
rnanni hryllir við. sem hver maðr mundi hi:;a sér við að fremja, og 
það þótt hann væri ekki sérlega straiígr í siðferðislegu tilliti. En sé 
ritningin guðdómlega innblásin, þá hlýfr alt þetta að vera satí um 
Guð; hann er þá eins og þessi innblásna hók lýsir honum. Þannig 
leiðumst vér út í það, annaðhvort að játa það, að skaparinn sé guð- 
dómlegr harðstjóri, hann er vondr, en ekki góðr Guð, hann líkist 


181 


hugmynd þðiíri, sem klerkar útbúa mótguð hans, djöfulinn, með 
eða véi' hljótum að nnita guðdómlp.ijum innbluistri, og því að eins að 
vér gjörum það, þú getum vér hugsað oss skaparanu góðan og full- 
kominn. Hver er nú sá, að hann sjái ekki, hver sk-oðunin jer guð- 
rœkilegri og skynsamlegri 1 Vissulega ættum vér að sjá það, að á 
oss hvílir sú kristileg skylda, að neita þeirri kenningu, sem svívirðir 
veru þá, er vér tilbiðjuni og grefr undan vorurn hestu siðferoislegu 
hugmyndum. Vér ættum að sjá það, að hér er í veði liið æðsta og 
helgasta í trú og lííi manna. Ef vér því hirðum nokkuð um trú, þá 
inegum vér ekki hika oss, þegar vér rekuin ’oss á eitt eðr annað í 
rítningunni, er svívirðir og niðrlægir Guð, þá verðum vér að segja 
það hreint út, án þess að fara í neinar felur með það, að þetta sé rangt. 
Þessir menn sem skrifuðu þetta voru gagnsýrðir af lágum oga'ófull- 
komnum hugmyndum samtíðar sinnar; vér, sem nú í dag stönduni í 
ijósi því, er skín af Kristi yfir átján aldir, í ljosi fullkomnari þekk- 
íngar, meiri mannúðar, vér skulum dýrka guð þaun, sem er miklu 
æðri, fullkomnari og betri, en Guð sá, er þessir gömlu söguhöfundar 
draga málverk af. 

I rituingunni sjáum .vér og að mönnum er liðið, meira að segja 
skipað, að gera það, sem er siðferðisle/ja rangt. En alt þetta verðr 
meinluust og skaðlaust, ef vér lítum með skynsemi á ritninguna, 
sem hók þá, er vér höfum erft lengst ofan úr öldum, og liafi inni að 
halda marga spaka og göfuga hugsun hinna fyrri manna, en eins og 
eðlilegt er einnig optlega ófullkomnar siðferðishugmyndir, er menn 
á vorum tímunl eru vaxnir frá. En ef vér lítum á hvað eina í ritn- 
ingunni, sem iunblásið af Guði og óskeikanlegt, þá eru þessi grimmd- 
arfullti hoð og óheiðarlegu hugmyndir ritningarinnar lang’t fi'á því 
að vera óskaðlegar, því þá eru þær í hæðsta máta siðferðisspillandi, 
eyðileggjandi mannúð, guðsdýrkun, alla sanna framför og kærleika 
niajina á meðal. 

Kenningin um óskeikulleika ritningarinnar er niðrdrepandi fyrir 
hina s'ónuu dygð, einkum lijá æskulýðnum. Menn eru nú loks farn 
ir að sjá það, og hiuir vitrustu og bestu meim vorra tíma eru ein- 
lægr betr og betr að sjá það, að tæplega sé nokkuð ineira eyðileggj- 
andi sanna dygð, en það, að kirkjan stendr fast á því, að siðafræði 
gamla Testamentisins sé í alla staði góð og gild, því hún er svo 
ijarri því að vera það, sem nokkuð get-r verið. Enginn foráómslaus 



182 


maðr mundi segja það. Jafnvel þeir, sem fastast halda því fram, 
niundu hiklaust játa galla hennar og telja hana óhafandi, ef þeir 
finndu hana í einhverri annari bitlíu heimsins, svo sem Vedabókunum 
eða Zend-Avesta. En hví eru menn þá að halda þessu fram ? Menn 
œttu þó að sjá, að það lilýtr að gjöra ákatiega mikið ilt. Hugsum til 
ungbarnanna ganga á sunnudagaskólana millíónum saman, þau hafa 
ofr sveigjanlega lund og þeirn er kennt sunnudag eftir sunnudag ár- 
mii saman annað eins og það, að það hafi verið rétt af Jósúa að 
■slátra köilum, konum og börnum, rétt af Jehú að myrða alt Ahabs 
liús, rétt af Hósea að brjóta 7. boðorðið, rétt af Móses og Aron að 
ljúga að Pharaó, rótt af Gyðingum að giýta galdrakonr I hel, halda 
þræla og því um Jíkt, þetta alt átti guð að skipa þeim að gjöra. Þeg- 
ar börnunum er nú kent þetta á sunnudagaskólanum, hvaða grund- 
völl ætla menn nú að þetta leggi hjá börnunum'! Hvernig er hægt 
að byggja á þessari undirstöðu ást til dygðarinnar, næma samvisku 
eða göfugan og mannúðarfulian hugsunarhátt hjá konum eðr körlum. 
Getr nok"’uð vegið upp móti öllum þessum ruglingi. og umsnúningi 
á siðferðishugmyndum æskulýðsins. Getum vér vonast eftir öðru, en 
að börn, sem þannig eru uppfrædd hafi bæði lágar og skakkar hug- 
myndir um rétt og rangt, hafi sljófgaða samvisku og óvirðulegar hug- 
myndir um Guð, er þau vaxa upp, sem þroskaðir karlar eða konr? 

Nei! sannarlega hljótum vér að gjöra mun á göfugu og ógöfugu, 
sönnu og röngu, ef vér viljum hafa not af ritningunni. Vér getum 
aldyei gjört of mikið úr hinuut auðugu fjársjóðum siðferðislegra og 
trúarlegra sanninda, er vér geturn lesið í þessari æruverðu bók, en 
vér megum og gæta þess, að vera eigi þeir glópar, að taka gallana, 
villurnar, ósannindin sem guðdómlegan sannleika, af því þessu er 
blandað saman við það, sem betra er og sannara og æðra. Vér getum 
gjarnan liaft ritninguna á sunnudagaskólunum og í kirkjunum og í 
heimahúsum vorum. sem í vissum skilningi heiiaga bók, til þoss að 
losa liana með virðingu, og velja úr henni það, som gott er fyrir oss 
og börn vor, en vér megum þá líka gæta þess, að láta hana ekki verða 
oss til bölvunar í staðinn blessunar, síst af öllu mætti hún verða börn 
um vorum til bölvunar, on sam hún bersýnilega yrði, ef hún væri 
tekin sem óskeikaulegr innblástr Guðs. (Framh.) 



183 


Áthuganir við sköpunarsöguna. 

XI. 


S á l í n . 


Vér höfum ntí fylgt sköpuninni upp að líkama mannsins, en þó 
nær hún miklu æðra stigi í sköpun sálarinnar. Gamla hebreska sag- 
an setr manninn á hæðstu tröppu og segir hann skapaðan í „Guðs 
mynd“ og að ,,hann eigi að drottna yíir öllum dýrum jarðarínnar.“ 
Skulnm vér nú athuga þetta nákvæmar. 

Strax á eftir sköpunarsögunni í ritningunni er önnur saga með 
alt öðru hljóði og alt öðrum uppruna, lýsir frásaga sú ástandi hinna 
fyrstu manna. Eftir þeirri sögu voru þeir langt frá því að vera 
gæddir andlegri og líkamlegri fullkomnun, eins og guðfræðin segir, 
og voru lítið betr á sig komnir en dýrin. Líkami þeirra var nakinn, 
þau höfðu ekki hragðað ávöxtu þekkingarinnar, og hið eina, sem 
sagan getr um veru þeirra í Paradís, er það, að þau töpuðu því. Þau 
voru á lágu siðferðisstigi, kunnu ekki að gera greinarmun góðs. og 
ills, þau voru háð fýsnum sínum, þau eru látin fara að eta sér til 
falls, og svo er maðrinn svo auðvirðilegr, að *hann skellir allri skuld- 
inni á konuna. Trú þeirra var ekki annað en ótti, þau voru að fela 
sig meðal trjánna, að fela sig fyrir Guði, sem ,,fór um kring í aldin- 
garðinum i dagsgolunni“, s im lét höggorminn leika á sig, og lýsti 
bölvun yfir sinni eigin sköpun. Viltir voru þeir þá einlægt, þessir 
fyrsþi menn, og það komust þeir hæðst, að húa sér til mittisskýlur 
af fikjublöðum, áðr ou skaparinn gjörði þeim skinnkyrtla. Hinn 
frumgetni sonr þeirra var morðingi og yfir liöfuð svo vondr og spiltr, 
að Guð iðraðiat, að hafa skapað manninn og lét loksins syndaflóðið 
eyðileggja alla mennina á jörðunni nema Nóa og sonu hans !! 

Hinir fyrstu menn hafa vafalaust verið fult svo ófullkomnir og 
hér er lýst; -— hafa má ske fyrst komið fram í aldingörðum hitabelt- 
isins, í hinum frjófsömu fljótsdölum, innan nm aldinskógana, sem voru 
„fagrir á að líta og góðir að eta af.“ — En villimenn á lægsta stígi 
hafa þeir verið, naktir eða mc.ð mittisskýlur af kufblöðum, eins og 
Sch-wcinfurth sá þá í Afríku, þeim hefir fundist erfiðið piága og jörð- 
in höivno, þeir hafa haft dýrslegar fýsnir, verið grimmir og þekk- 
‘ngarlausir og trú þoirra ekki veriö annað, en ótti fyrir guðum, sem 



184 


voru eíns auðvirðilegir og þeir sjálfir. Lengi liafir þeir veríð í þassu 
rilta ástandi, hafa týnt ávextina af trjánum, eða grafið rætur úr jörð- 
unni, og drottnun þeirra yfir jörðunni og öllum dýrum, liefir að eihs 
verið drottnun veiðimannsins yfir fiskum, fuglum og veiðidýrum, sem 
þeír kann ske gáfu nafn og drápu sér til fæðu. 

En þegar þeir fóru að iæra, að eta af skilningstrénu góðs og 
nis, ekki að eins í eitt skifti, heldr daglega og með sívaxaudi ílöng- 
un, þá mistu þeir þetta letifulla sæluástand dýrslegrar ánægju, þeir 
fóru að reyna erfiði og mæðu, en ekki til þess að falla, heldrjtil 
þess að hefja sig á hærra og hærra stig. Þeir lærðu bæði að verða 
„herrar“ yfir öllu og einnig, að skapa, eða húa til eitt og aunað handa 
sjálfum sér, og sýna þannig betr og betr, að þeir voru „skapaðir í 
Guðs mynd.“ 

Yér höfum okki rúm til þess, að fara mörgum orðum um þsssar 
framfarir. En vér skulum bvrjaneðst og hal.ia svo upp eftir og sjá, 
hvernig maðrinn hefir einlægt lyft sér með stöðugri baráttu og þraut 
á hærra og hærra stig. 

Fyrst urðu mennimir að berjast víð dýrin um ákaflega langa 
tíma, en smátt og smátt fúru þeir að sjá, að betra var að temja þau, 
og þá stigu þeir á æðra stig, hjarðmannastigið. í stað þess að deyða 
villidýrin sér til matar, lærðu menn að temja þau, gátu þeiv þá haft 
þau til fæðu, þegar þeir vildu, eða látið þau á ýmsan hátt vinna fyr- 
ir sig. Menn tömdu og hirtu heilar hjarðir, til þe«s að fæða sig og 
klæða, en úlfinn tömdu þeir til þess að gæta þeirra. Menn náðu 
úlfaldanum til þess að bera byrðar, hestinum til þess að ríða og fugl- 
unum til þess að flytja orðsendingar. Þeir létu skepnurnar aukast 
og margfaldast eftir eðli sínu, og í dag hljómar hið gamla sköpunar- 
mrð: „leiði vötnin fram“ yfir vötnum og fljótum, og arðlaus vötn og 
tjarnir og lækir eru fylt með fiski. Þannig fjölga menn hinum gömlu 
dýrum og mynda jafnvel nýjar tegundir þannig, að menn gjöra 
nautin og sauðfénaðinn stærri og feitari, hestana fljótari og fnglana 
fegurri; og hefðu menn að eins nógu langau tíma mundn menn geta 
skapað nýjar tegundir eftir geðþótta sínum. 

Svo fór maðrinn að gefa sig við plöntusköpuninni, áðr var hann 
hjo.rðmaðr, en nú varð hann jarðyrkjumaðr, og auk þcss, að tína 
plöntur og fræ og ávexti, þá lærði hann nú að grúðrsetja þet.ta, að 
rækta jörðina og gjöra sér blessun úr hinni ímynduðu bölvun hennar. 



í 85 

Yfir híiium grýttu íiæðum og þurru sandauðnuiii mælti hann hið 
skapandi orð: „Láti jörðin af sér spretta gnen grös og jurtir hafandi 
sæði í sér og ávaxtarsöm tré, svo að hvert beri ávöxt eftir sinni teg- 
und.“ Maðrinn hjö nú til nýjar tegundir, þaunig, að hann híeytti 
villigrösunum í frjófsaniar kornstangir og hinum „hölvuðu þyrnum 
o" þistlum“ sögtinnar gömlu í ljómandi fögr hlóm, til að skreyta garða 
sína með hlóms-trum og ávöxtnm. I staðinn fyrir að vera rekinn út 
úr Eden, þá lærði li.ann smátt og smátt, að hreyta veröldinni allri 
umbverfis sig í verblegt Eden. 

Jafnframt þessu bafði liann fylgt liinni fyrri sköpun og innan 
undir loftþakinu hygc skýlla þak yfir hús sitt og heimili. Hann 
lærði og að breyta loftinu í eld, eins og náttúran gjöí'ði í bans eigin 
líkama, og auk eigin hita lííiama hans hjó liann til meiri hita á arin- 
stónni, svo að hann gæti boðið byrginn vindi og veðri. Hann lærði 
jafnvel að hagnýta sér hið eitraða kolefni eldsins í hans e'i * in líkama 
og á arinstónni. Hann sameinaði það við kalk, eiils og á tímum jarð- 
myndunarinnar, hann herti með því kalksteypu sína og bjó hlýrri 
húsveggi úr marniaralögum. Eldinn fékk hann fyrst að fíkindum 
lánaðan úr eldfjöllunum eða frá eldingunni, en seinna lærði hann að 
húa hann til, nær sem liann vildi. Áðr fyrrum var eldrinn skapaðr 
með þrýstingu á sólina, en maðrinn lærði að húa hann til fljótara 
með því að slá á tinnu eða nugga saman spítum, og loks með því, að 
núa lítið fosfórstykki á spítuenda. Það er því ekki að undra, þótt 
villimaðrinn telji það ,,hið mesta kraptaverk síðan sköpunin liófst, að 
menn skuli í eldspítu einni geta borið leyndardóm eldingarinnar og 
eldfjallsins í vasa sínum, og látið hana hlossa upp eptir vild. Með 
liáum skorsteinspípum og sterkum belgjum hafa menn og á listfeng- 
an hátt látið eldinn loga betr í smiðju og ofni. Þá leysti maðrinit 
upp klettana og hræddi málmana og hóf sig frá Edon — eða sæluá- 
standi steinaldartímanna til eir- og járn- og stál-aldarinnar. 

Yfir vötnunum fór maðrinn og að ríkja, eftir að þau höfðu 
„safnast samau“ í sinn stað. Hann fór að láta árnar flytja fleka síuit- 
og fljót-in vinna fyrir sig, láta þau mala, saga, vefa, og í stað hinna 
gömlu skiöntjalda komu skrautleg timhrhús. I st-að þess að kveuu- 
fólkið var látið mala korn til fæðu handa heimilinu með miklu orttði, 
í steinkvörn, allan daginn, koinu inillurnar stóru, er mala korn handa 
lieilum ríkjum; í stað fíkjuvið.irblaðanna í aldingarðiuuui Eden, 



186 


komu verksmiðjur, er unnu dúka.mílum sáman á lengd. Maðrinn 
drottnaði þannig yfir vötnunum, sem „saman höfðu safnast“ og eins 
með því, að sundra þeim. Hann lét vatnið í loftinu, gufuna, vinna 
fyrir sig; hann setti gufuna í aktygi og lét hana draga vagnalestir 
yfir löndin og knýja áfram gufuskipin yfir höfin. 

Maðrinn seildist enn lengra aftr til sköpunarinnar. Hann' lærðt 
-ögmálið fyrir kristallamyndun og samsetning efnanna. Af saudhaug- 
um bjó hann til plötur af gleri, stærri og gagnsærri en kvartsinn. T 
efnafræðinn i lærði hann, að leysa upp hin sarmettu efni í frumefni 
sín, og steyþa þeim svo saman að nýju. Af þessafi efnasköpun lærði 
hann, að fú vald yfirj ; líkama sínum, að láta menn, nær sem vildi 
sofna eins föstum svefni og Adam gamla’.í sögunni, að taka úr mann- 
inum bein og rif án nokkurs sársauka og setja önnur ný í þeirra stað. 
I læknisfræðinni lærði haun að lækna og hjálpa, ,,að útrétta hönd 
sína og taka af lífsins tré“ og lengja þaunig æfina á jörð þessari, og 
það, sem var onn þá betra, hann lærði, að gjöra lífið lengra og jtil. 
komumeira með sívaxandi þekkingu og sívaxandi valdi vfir náttúrunni. 
Lítum t. d. á hvað hann hefir gjört við hina fyrri sköpun ljóssins- 
Hann hefir leitt það gegnum gluggarúður sínar, og látið það upp- 
ljóma hús sín. Af glevinu gerði hann haglega sjónauka til að marg- 
falda ljósið. Með gleraugum styrkir hann sjónina, þegar hún fer að 
daprast. Það má segja að hann hafi skapað ný augu, sjónpípur til 
að sjá hundraðfalt lengra, en með berum augum, og stækkunargler, 
er stækka tíu þúsund sinnum eða meir, og þanuig getr hann séð uppi 
og niðri endalausa undraheima. Iíann hefir gjört prismið, seni loik- 
fang og'Í síðan hreytt leikfanginu í „spectroskop" (litmælir) er sýnir 
hlutina nyklu nákvæmar, en stækkunarglerið, seilist enn lengra, en 
stjörnukíkirinn, dregr stjörnurnar af himni ofan, og segir oss, Jif 
hvaða efnum þær séu gjörðar. Þannig hefir hann haldið áfram og 
neytt ljósið til að vinna öll þassi verk frá því að bleikja léreft, til 
þess að mála myndir. Hann skapar cinnig Ijósið, einlægt bjartara'og 
ódýrara. Hann hefir jafnvel lagt höndur -á þrumufleyginn, er sálma- 
skáldið hélt, að væri ímynd iiins reiða Guðs, og liefir lært, að stýra 
honum og búa hann til og láta hann lýaa, sem lampa í stað sólar- 
inaar, þannig gjörir maðrinn dag úr niyrkrinu og endrtekr.. um all- 
an : hnöttinn orðin gömlu „verði ljós.“ 

Þannig sjáum vér, hvernig maðrinn drottnar yíir jörðinni, liann 



187 


seilist yfir skýin, vegi' sfilkerfið og les rúnir þess. Þetta er sk öpun 
sálarliæfileikanna, og þetta heldr einlægt áfram og það óðfluga. Mest 
af þessu hafa menn uppgötvað á þessari öld. Sálarhæfileikar iiianns- 
ins virðast óþrjótandi og einlægt sést það betr og betv, að ,,hann er 
í guðs mynd skapaðr". 

(Niðrlag næst). 


DÓMK KIRKJUFEÐKA OG HELGRA MANXA UM KONUNA. 


Hinn heilagi Bernhard segir: 

„Konan er verkfæri djöfulsine. 1 ' 

Hinn heilagi Antonius segir: 

„Konan er armr djöfulsins — hennar málrómr er blástr högg- 
ormsins.“ 

Hinn heilagi BonaVentura segir: 

„Konan er skorpión, æfinlega reiðuhúin að stinga; hún er 
lensa djöfulsins." 

Hinn heilagi Oyprian segir: 

„Konan er verkfærið, sem djöfullinn brúkar til að ná sálum 
vorum í eign sína.“ 

Hinn heilagi Jeróme segir: 

„Konan er vegr djöfulsins; hliö ranglætisins; eitrstunga skorp- 
íónarinnar. 11 

Hinn heilagi Damasken segir: 

„Konan er dóttir lyginnar; varðmaðr helvítis; óvinr friðarins; 
fyrir hana misti Adam Paradís. 11 
Hinn lieiiagi Krysostomus segir: 

„Fyrir konuna heiir djöfullinn hrósað sigri; fyrir hana var 
Paradís mist; hún er hættulegust af öllum villidýrum. 11 
Hinn heilagi Gregorius (mikli) segir : 

„I kou nni er eitr höggormsins — grimd og of3Í hins mikla 
dreka. 11 

A íjórö' ! i var •aillið g ðsmanna þing til úrlausnar því spurs- 
iii. , h t..- n.eri að álítast mannleg vera eða ekki. 

[,,1'ictorial Text Book,“ eíðu 90.] 


í 88 


8@“ AFSOKUN. “®a 

- -VOn - 

Eitstjórinn verðr að biðja lesendr „Dagsbbúnar“ afsökunúr á 
prentvillum, sem verið hafa í henni. Ég hefi oft ekki getað lesið 
prófarkir sjálfr, jtar eð ég jaá hefi. verið einhversstaðar fjarri preni - 
smiðjunni, er ritið var að koma út. Þannig var því varið er nr. li 
kom út, í því er ljótasta prentvillau að ég hvgg : ,,són“ fyrir „eón“ 
á bls. 174 og 175, 

DAGSBRÚN. 

Nýir kaupendr að II. Krgangi „DAGSBRlíN aIí“ geta fengið 
I. árgang hennar fyrir einungís 5 0 cents, á meíían upplagið 

endist. 

Inn á hvert einasta heimili 

æt'ti „D A GrS'BETJN 11 að komast. 

^rentfmifrjn <$>♦ 9 ) 1 . 

tekr að sér allskonar prentun gegn sanngjarnri borgun, og ábyrgist 
' að leysa prentstörf eins vel af hendi og aðrar íslenzkar prentsmiðjur 
hér vestra. 

Frágangr allr vandaðr. “’SSa 

önmianfiii'i TJtsölumenn STJNNANFARA í Vestrheimi eru: 
Ollllliaill rll 1, yv. H. Panlson, 018 Jemima Str., Winnipeg; Sigfús 
Bergmann, Garðar, N. I).; G. S. Sigurðsson, >Iinneota, Minn., og G. M. 
Thompson, Gimli, Man. Verð $í.'00. 

Útsölumenn blaðsins biðjum vér svo vel 1 gera^ aö endrsenda þaö af 
blaðinu, sem þeir hafa ekki von um að seljist. ! 

Bve nær sem kaupendr aö „Dagsbrún 11 skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skevti um það til G. M. Thompson 

mro. M. Thompson, er „business man ager“ og féhirðir fyrir blaðið. 

„DAGSBRÚN" kemr út einu sinni á mánuði hverjum, verð $1.00 
um árið í Vestrheimi; á ísiandi Kr. 2.00, greiðist fyrir fram. Send til ts- 

lands eu borgnð liér $0.75.-Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skapta- 

*on, Gimli, Man. Canada. 

'Ritsijtn-i: ^MA G~N. J. SKAPTAtíON. 

Prentað hjá 0. M. Thompson — Gnnh\ 






